







2 


Fel ’roeddwn i yn rhodio’r gaua’ 
Ddydd mawrth diwedda’ o ddyddiau’r 
hyd 

Mewn lle iseL dan goedwig dawel 
Lle elyw’n i ddwy’n ymgomio ynghyd, 
!Nesu wnes i nes, nes atynt, 

Nes oeddwn i yn y lle a’r man, 

Pw T y oedd yno yn ysgwrsio, 

Ond ’fanwyl gariad gyda’i mam. 

Fy anwyl eneth, ti sydd yma 
Gyda mi a’th ddwylaw’n rliydd, 

Yn lan dy drw^siad, yn hardd d’o sodiad 
A minau am dy fatchio sydd ; 

€ai fountio ’th geíFyl fy nghangen 
gynnil, 

A gweision suful iawn i’w drin, 

A golud ddigon, sef aur melynion 
Ac arîan gloyw on w rth dy glun, 

Pe cawn ì ranau gwledydd India 
Sidan Persia, Aur Periw, 

Gwell geny’r Mab ’rẃy y garu. 


8 


Rwyf fì am sefyll iddo yn driw 
0! ai fei yna’r wyt ti’n darparu, 

Cei g’weirio’th wely ar bigau drain 
Oni choeli’m geiriau, bydd chwerw’r 
chwareu 

()s mentri gyda’r Bachgen Main. 

Gyda’r Bachgen Main mi fentraf, 
Mam, a d’wedyd i chwi’r gwir: 
Gadawai’r moddion i’r cybyddion, 

A mentra gyda blodau’r sir, 

A’i wyneb purwyn, a’i wallt melyn, 

Ac ar ei rudd y mae dwy ros: 

A gwyn ei byd y ferch a fyddo 
Yn ei freichiau’n cysgu’r nos. 

Os aeth fy nghariad yn mhelJ dros 
foroedd, 

Fe’m gadawodd ar y lan; 

Dewi’r Sant roddo rwydd-deb iddo, 

Ac a’i cyfarwyddo yn mhob man; 

Da’i ddim i wylo, chwaith na fecsio, 
Nag i grio ar ei oj: 



Os ydyw ef' yu dygwydd imi, 

Daw ’fanwyl gariad etto’n ol. 

A*i law ei hun ’sgrifenailythyr, 

Àc ar ei gefn ’roedd sel o gwyr, 

Ao nid oes dim yn tori ’nghalon 
Ond ei ddarllen fore a h wyr 
Yn ei w aelod mae tair Jlythyren 
Y rhaisyhi myn’d a’mpryd a’m gvve<Jd 
Ac oni ddaw e’n ol i’w 7 spelio, 

Hhain am gyr i w aelod bedd. 





